





Ca ADARUS 
O GOTFADWRLAETH 


AM 


MR. E. PRICE. 


GRYG-Y-BWBACH, 


YR HWN A FU FARW YR 920BD o EBRILL, l8l8, 


A phregethodd Mr, D. Williams, Llanwrtyd, 
a Mr. J. Morgans, Pentref-ty-gwyn, yn ei 


angladd, oddiwrth Luc xx. 36, a Dat. Xiv. 
13.. 


GAN W. WILLIAMS, RHANDIR-ISA'. 


c'r. MY SM MP 


Gwyn eu byd. y meirw. y rhai sydd yn marw yn yr 
Argl sein yt Dat, xiv, 13. 


———— 0 ee  ———_— 


Dewch drigolion, dewch y'mla'n 
I wel'd y gan sy' geni, 


A chwi ge wch ddiolch llavn-wych 1 llon, 
Os dewch o'r bron i brynu. 


BEU 


LLANTEILO-FAWR: 
ARGRAFFWYD GAN J. DAVIES, 
' Heol yg 


[Pri Camiog a  Dimai, 1 


We, 








* 


CAN O GOFFADWRIAETH, &c. 











4 'R fath alar sydd yn oleu 
Wedi ymddal ar fy meddyliau, 
O waith angeu llydan llidiog, 
Gorfod 'madael â nghymmydog; 
Hoff fu genyf finnau ganwaith 
I gael bod yn ei gwmp'niaeth, 
Ei siriol wedd llawn o hedd, 
Gorfoledd gwirfelus, 
Llon ei 'madrodd llawn a medrus, 
Oedd yn siarad yn gysurus. 
Clywais newydd, arwydd eirad,, 
Farw'r gwr oedd fawr ei gariad, 
Pa'm y collwyd dyn mor galled? 
'Ni chawn er wylo yma ei weled ; 
Dyn o ddeunydd, dyn o ddoniau, 
Mawr oedd hyd ei gyrhaeddiadau; 
*R efengyl lon pregethodd hon 
Yn gŷsson dda gysur, 
Trwy haeddiant Iesu y cymhwysir 
Iechydwriaeth i'r pechadur. 
3 Wele Fvan Price yn brysur 
Wedi ddala yn ei ddolur, 
Yn y dwymyn gaeth, lym, boethlyd,' 
Yno'n ochain eisiau iechyd; 
'Wele'i dylwyth a'i holl deulu 
Yno'n wylo wrth ei wely; 
Y plant yn fân yn dod y'mla'n 
Yn gyfan mewn gofid, 
A phriod íwyn ei fynwes hefyd, 
Oll mewn odfa gaeth o adfyd. 
4 Er cael meddyg a ehael moddion, 
—” Dim rhag angeu i blant dynion, 


to 





Y 4 & 















> 
iln ia SN a SY Y y ydd SF GC EW irn is Ti fT SL SN rf 





a 
wi 


FL o 








ee 
(9) 


Nol bod Evan hir yn afiach, 
Etto welw i'n myn'd yn waelach, ; 
Mawr y boen oedd arno beunydd, 
Wedi gostwng dan ei gystudd, 
Angeu'n drwm seila swm 
Y cwlwm heb galu, 
Gan angeu dewr yn cael ei dori, 
Y coríf a'r enaid yn ymranu. 
Tri gweinidog tra gwyn odiaeth 
Oedd yno ar ddydd ei gladdedigaeth, 
Mr. Jenkins * mewn taer weddi, 
Mr. Williams f yn pregethu, 
Rhaid codi'r corff heb bwyllo bellach, 
(A myned bawb o Gryg-y-bwbuch),. 
Ar geffyl pren yn lân dan len, 
Ac ochain bob ochr; 
Pawb o'i carai, o bob. goror, 
Oedd mewn alar wrth yr elor. 
Yno'n ufudd aent âg Evan. 
1 dŷ cyfarfod Cefnerthan, 
Mr. Jones f a ddwys weddiodd, 
Mr. Morgans $ a bregethodd ; 
'Trwm yr olwg, tra-mawr alar, 


Gwel'd y coríf yn myn'd rhwng pedwar, 


, I'w ro'i'n y pridd, ac yno bydd, 
Caiff lonydd heb flino, 

Nes del yr angel, nid â'n ango', 
Yn dda heiny' i'w ddihuno. 
Nawr mae Evan maes o afael 
Wedi osod ddigon isel, 
Dan law angeu glas yn gorwedd 
Yn ei wely, hynod waeledd! 


“ 


——— 


“ 


weinidog y lle, 


* Brychgoed. “ Llanwrtyd. î Penlan, 








î 


Nawr mae'r gliniau wedi glynu, 
Llygaid yn eu pyllau'n pallu, 
Y tafod fu yn hynod hy” 
Yn canu a chw yno, 
“Mawr a_welir yma'n wylo; 
Ac yn brudd o waith ei briddo. 

9 Mae rhyw gleisiau mewn eglwysi, 

Ar wŷr calla' waith ei golli, 
Roedd fel seren hynod siriol, 
Union reswm, anian rasol, 
Llona ddyn yn llawn o ddoniau, 
Oedd yn addfed ei gynheddfau, 
TI ddweud yn ddwys .gydâ phwys, 
Yn cynnwys amcanion, 
Am ddeall da i ynnill dynion 
I ddod i gofio Tesu cyfion, 

9 Fe ga'dd dalentau yn ei ie'nctid, 
Daeth yn foreu i'w harferyd, 
Doniau canu, dyna'i cwnodd 
E? mor siriol ryw amseroedd, 

Ond pan hollol dynwyd allan 
Ô dan leni dynol anian, 
'Trwy nerthol dân yr 'Yspryd Glân, 
Daeih Evan doeth ufudd, 
Mewn modd helaeth iawn a hylwydd, 
Ac yn fawrglod yn nhŷ'r Arglwydd, 

10 Dyn dwys, cadarn, a ds lio 
'Doedd fawr am ganu allai'i gynnyg, 
Canu â'r yspryd llonfryd llawen, 
Canu â'r deall ddiball ddyben, 

Dyn o egwyddor, doniau gweddi, 
Doniau maith at waith pregethu, 
Doniau, grâs; pereidd flâs ' 


Yn ac ro'ed iddo, 





î 
“ 


o 
A. Duw i nimnau a'u cyfranu, 

Mewn modd doethw 'ych a'n bendithio, 

11 Fe fu'n ddiwyd ar y ddaear, 

A'i gorff yn llesg roedd yn wyllysgar, 
Bu saith llynedd. yn y winllan, 
Yn y Penire a Ohefnerthan, 
Bu dair blynedd heb ddim blino, 
A llef oreu yn llafurio, 
Pregethu Crist, mae llawer tyst 
Yn athrist am athro, 
Mae'r eglwysi yn cyd-leisio, 
Oll mewn galar (rwm yn wylo. 

12 Ffarwel Pentre' a Chefnerthan, 
Ffarwel Merthyr weithiau weithian, 
Darfu teithio Cwmglyntatce, 

1 Darfu canfod pobl Gwynfe; 

Ffarwel Brychgoed liynod hyny, 
Ffarwel Bethlem waered obry, 
Ffarwel pob man, doed Duw i'ch rhan, 
Yn gyfan mewn gafael; 
Ffarwel Tabor, Sardis dawel 
Ffarwel byth, a. ífarwel Bethel. 
19 Y mae'r weddw, hyn ni wyddom, 
Yn dala cur a dolur calon, 
Colli priod, gŵr hawddgara' 
Oedd trwy ammod tra fu yma, 
Mae plant anwyl yn amddifaid, 
Duw f'o'n gwenu ar y gweiniaid, 
A. roddo ras, a nefol flas, 
Ac addas rinweddau, 
Tad amddifaid, mae fe'n adde', 
Duw sydd eirwir, Duw sydd oreu, 

14 Mae'n dro hynod i'w rieni, 

Pwy mor wan yw rhanau rheiny, 


rhe 





GO. 


Mae chwiorydd yn galaru 

Heb allu'n dawel hollol dewi, 

Ond cym'rwch gysur, rai agosa, 

Er i'ch golli dyn o'r calla, ; 
Mae mewn gwledd, drag wyddol hedd, 
AN Wrth orsedd, heb arswyd, 

Ŵ Mae yno'n Haf trag'wyddol hefyd, 

Maes o afael tonau o ofid. 

i 15. Pwy all ganfod ran o ganfed 

Ddaeth i mewn i ran yr enaid, 

" Ni chlywodd clust, ni welodd llygad. 
wi Ni fedr gŵr, ddweud faint y cariad, 
cr Ni ddaeth i galon dyn i goelio,” 

Y pethau hynod welir yno, 

o Yn nghwm'ni'r Oen, heb friw na phoen, 

Rho'i'r goron, a'i garu, 
Í ryw oesoedd ar ben Iesu, 
Gyda miloedd yn cydfoli. 

16 Beth yw cant yn canu psalmau? 

Beth yw mil o lan delynau ? 
Beth yw harpsichord ac organ 
At y pethau glywodd Evan? 

o) ' Pedwar band ac again diogel f 

U Oedd gan Dafydd yn y deml, 

Ŵ Beth yw hyn at Seion fryn? 

Yn Pob telyn mwy dilys, 

Yn canu'n uchel ac un iachus, 
A chydfoli Duw yn felus. 

1'7 Colled mawr i gofio gafodd 

Ŷ Ei lan deulu a'r ardaloedd, 





w 


* | Cor, ìi. 9. *] Cron, xxv,81, Dat.iv.4,10. 




















Ŵ 





7 


Roedd E'n fwyn addas yn feunyndiol 
I addysgu pawb o'r ysgol, 
Dysgu pynciau buddiol byddai, 
Gwir'safadwy, ar dafodau 
Ei rhanu bu rhwng llawer llu, 
Roedd hyny yn rhinweddol, 
Sef geiriau grasol ysgrythyrol, 
Maes o'r Bibl rhwng y bobl, 


18 Tro diweddaf clywais Evan 


Oedd yn mhulpid Cefnerthan, 

Roedd yn holi'r plant yn hwylus, 

Hwythau'n adrodd pwnc yn fedrus, 

Ac yn Mhentwyn yn y diwedydd, 

Melus clywed.ei leferydd, 
Doedd dyn ar don 'mhob lle fwy llon, 
Yn addfwyn bron addfed, 

Fe ddaeth angeu, y gelyn caled, 

I'w gyfnewid, yn ddiniwed. 


19 Deg o gantoedd 'wedaf gynta', 


Pwy all ammeu'r cyfrif yma? 
A hanner mil, nid cul, os coeliwch, 
Y lluoedd segur lliosogwch, 
Deuddeg ugain diddig agos, 
A. dweud y gwir heb hir ymaros, 
A chwech deg o gyfrif teg, 
V'w faneg yn fuan, 
Dau o wythau, dyna weithian, 
A dau adre', dyna ei oedran. 


20 Rho'es oedran Crist heb flino'n flaena', 


Ac etto'n ail cewch yntau'n ola, 
Pump o seithau a was naetha, 

A thri yn rhwydd at hyn fe'u rhodda', 
Dyna ei oedran wedi ei adrodd, 


Nol yr hanes pan yr hunodd; 











—-* 





Ca's angeu loes y'mlodau'i oes, 


Dim achos mwy i ochain, 


'R enaid "hedodd fel ar aden, 


Fynu'n hwylus heibio'r haulwenïy. 
21 Darfod cwyno, dechreu canu 


Mae Evan lon yn ngwlad goleuni, 

Dyma'i destun, gwir fe dystio, 

< Y Gŵr fu farw ar Galfaria, 

Pedair mil a saith ugêin-mil * 

Fydd yno'n canu byth yn gynnil, 
Angelion glan, cyduno wnan', 
Hwy fyddan' yn foddol, 

I ganmol Iesu ewmmwynasol, 


. Am ei gariad tra rhagorol. 
22 Rhaid i finnau roddo fynudd, 


Rhag im' flino'r llon ddarllenydd, 
A dwys ufudd ro'i deisyfiad 
Am tendith Duw ar yr amgylchiad ; 
Duw, rhwn a fedr, a gyfodo 
Yn ddiattal ryw rai etto, 

I. draethu'n glir efengyl bur, 

Fel gwelir rhai yn gwilio, 
Ac yn mhod lle y byddo'n llwyddo, 
Rho'f fi Amen, a Duw a'i myno. 


* Dat. xiv. 1, 


DIWEDD. 





Os cynigir argaffu y gân hon sy” geni, 
Bydd sicr o'i gospi a'i feuddu'n o faith, 


Heb genad ufudd Iân yr awdwr ei hunan, 


Yn fuan gaiff gyfran o gyfraith, 


Llanteilo-fawr: Argraffwyd gan J. Davies, 


r 
is 


Na 


awc 


' 


I 








